FIQH 
2 


[GC iata at] 


” . 


IT YI 
de ah dana 
PL - 5g Ja Wi kg gig aY g ggal SA 


Isinalin sa Wikang Tagalog ni: 
MUHAMMAD TAHA ALI 
Islamic Propagation Office in Rabwah - Riyadh 


: ix>l yo 
By gna! ytadL Kao YI iela! 


Sinuri at Isina-ayos ni: 
GREGORIO ‘ABDUR RASHEED VALLENA III 
Islamic University in Al-Madinah Al-Munawwarah 


TALAAN NG MGA ARALIN 


Aralin 1: 
Kahalagahan ng Kaalaman, Mga Magandang Asal sa Palikuran, Sunanul Fitrah 


Aralin 2: 
At Tayammum, Ang Adhaan at Iqamaah, at As Sutrah 


Aralin 3: 
Ang Sujoodus Sahw 


Aralin 4: 
Ang Salaatul Jumu 'ah 


Aralin 5: 
Ang Salaatul ‘Eid at Salaatul Janaazah 


Aralin 6: 
Ang Salaatu Tatawu', Sunan Rawatib, Salaatul Layl, at Salaatul Witr 


Aralin 7: 
Ang Salaatu Duhaa, Salaatul Istikhaarah, at Salaatul Wudhu, Sujoodus Tilaawah 
at Shukr 


Aralin 8: 
Ang Salaatul Mareed, Salaatul Musaafir, Salaatul Istisqaa, at Salaatul Kusoof 


| ply! / imb oliba! daisy 5g ILbyYlg bee LI GASA! 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


KAHALAGAHAN NG KAALAMAN 


Si Allah ay nagsabi sa Quran: CITE Ad! asal RESE peer, IgsaT ézili Aki is ib 
((Itinataas ni Allah ang mga nananampalataya sa inyo at yaong mga pinagkalooban ng Kaalaman ng 
matataas na bahagdan)) Al Mujadalah: 11 


Sinabi pa Niya: 4 kde E SS, Pg ibp 
((At sabihin mo (O Muhammad w»; ads à Jo) Aking Panginoon! Dagdagan Mo ako ng kaalaman)) Taha: 
114 


Lay, al aii Jam, Lole AG mail Uyy llo ay) JE ng als dil o Jp of aa dil ay baa al 
pno ols, (kd! JI) 


Mula kay Abu Hurayrah (Raa) siya ay nag-ulat: Tunay! Ang Sugo pss ats ai Jo ay nagsabi: “Sinuman ang 
tumahak ng daan sa paghahanap ng kaalaman, padadaliin ni Allah para sa kanya ang daan patungong 
paraiso.” Isinalaysay ni Muslim 


MGA MAGAGANDANG ASAL SA PALIKURAN: 


1- Pagdu-dua 'a bago pumasok. 
Allahumma innee a'oodhu bika minal khubti wal khabaa 'ith 
((O Allah! Ako po ay nagpapakupkup sa Iyo laban sa mga lalaki at mga babaing Demonyo)) 
2- Pagtatabing. 
3- Pag-iwas sa pagharap sa Qiblah (direksyon ng Makkah). 
4- Pag-upo ng patingkayad. 
5- Pag-iwas sa tilamsik ng ihi at dumi. 
6- Pag-iwas sa pagsasalita (nang hindi kinakailangan). 
7- Paglayo sa mga lugar na ipinagbabawal dumihan (gaya ng lilom ng puno, daan, at lugar na 
pinagtitipunan ng mga tao). 
8- Pamamaraan ng paglilinis: 
a. Pag-gagamit ng kaliwang kamay. 
b. Paghuhugas sa pamamagitan ng tubig (Al Istinja 'a). 
c. Paglilinis sa pamamagitan ng mga bagay na tuyo gaya ng tissue, bato, dahon (Al Istijmaar) 
9- Dua 'a sa paglabas: (Ghufraanak). 
10- Pag-una sa kaliwang paa sa pagpasok at ang kanang paa sa paglabas. 


SUNAN AL-FITRAH 


Ang mga sumusunod ay Sunanul Fitrah o mga Likas na Kaugalian na itinuro ng Propeta (els ale di do) 
l- As Siwak (Paglilinis sa ngipin sa pamamagitan ng miswaak). 

2- Al Istihdaad (Pag-alis ng buhok sa maselang bahagi ng katawan at kilikili). 

3- Al Khitaan (Pagtutuli). 

4- Pagputol sa bigote at pagpapahaba ng balbas. 

5- Pagpuputol sa mahabang kuko. 


2 pls)! / ibo Ola ila ll das gig SLHYYIg bgal] | SAI 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


AT TAYAMMUM 


- ito ay paraan ng Tahaarah o Pagpapakadalisay sa pamamagitan ng paghaplos sa mukha at dalawang 
kamay ng malinis at tuyong alikabok. Si Allah ay nagsabi: 


Z 


li $ SU igi aó STA GANAN Ji LAGI GG aa i S ji ei is oy 


7 


a33 Si Hb3 Nad Ki TIP GA WAG Jang Al ng ta Aa a kia Susi Ea iphensd ko lio 


((At kung kayo ay may sakit o nasa paglalakbay o nakaramdam ang isa sa inyo ng pagdumi o inyong 
nahaplos ang babae (nakipagtalik) at wala kayong matagpuang tubig, kung gayon ay magsagawa kayo ng 
Tayammum sa malinis na lupa. Haplusin ninyo ang inyong mga mukha at mga kamay sa pamamagitan 
nito. Hindi hinahangad ni Allah na kayo ay ilagay sa hirap, subalit Kanyang hinahangad na kayo ay 
dalisayin at upang ganapin ang kanyang biyaya sa inyo, nawa kayo ay tumanaw ng utang na loob)) Al 
Maa'idah: 6 


Isinasagawa ang Tayammum kapag: 
l- Kapag walang matagpuang tubig. 
2- May tubig ngunit kakailanganin ng tao sa pag-inom at iba pang mahalagang bagay. 
3- Kung makakasama sa tao ang paggamit ng tubig (kung may sugat o nilalamig o may 
mabigat na karamdaman). 
4- Kung ang tubig ay masyadong malamig at hindi kayang painitin (o mainit at hindi kayang palamigin). 
5- Kung ang pagkuha ng tubig ay magbibigay ng malubhang pangainb sa buhay. 


PAALAALA: 
Maaring mag-tayammum bilang panghalili sa wudhu at ghusl. 


Pamamaraan ng Tayammum: 
ade Àl lo Jp U SIS luko È | basi SU AA Ab lio! taas dil by las 59) diy 


olay (iS Agang tamad kagad id NI bby O ning NASA Ji 0f LAS, DI l) J ny 
ahah 


Mula kay Ammar bin Yaasir (Raa) siya ay nag-ulat: Noong kami ay Junub (hadath akbar) at wala kaming 
matagpuang tubig, kami ay nagpagulong-gulong sa lupa (kagaya ng gingawa ng mga hayop) at pagkatapos 
kami ay nag-Salaah. Nang mabanggit namin iyon sa Sugo ni Allah (p~; ats à Ao) at siya ay nagsabi: Sapat 
na sa iyo ang gawin ang ganito: at kanyang itinapik ang dalawa niyang kamay sa lupa pagkatapos ay 
kanyang hinipan ito at inihaplos sa kanyang mukha at kamay.” Isinalaysay ni Muslim 


l- Paggamit ng malinis na alikabok na nakakapit sa lupa (buhangin o bato o anumang bagay na tiyak na 
kinakapitan ng alikabok). 

2- Isaloob ang niyyah (layunin) sa pagpapadalisay. 

3- Sabihin ang “bismillah” at tapikin ang alikabok sa pamamagitan ng dalawang palad. 

4- Hipan ang sobrang alikabok (kung kinakailangan). 


3 bosi / 59531 ola lila ll die gig SLibyYlg öss , Ig l USA 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


2 ak5 
5- Ihaplos ang mga daliri sa mukha at ang mga palad ng bawat kamay sa magkabilang labas na bahagi ng 
kamay hanggang pulso (kanang palad sa kaliwang labas ng kamay at kaliwang palad sa kanang labas ng 
kamay). 
Nakakapagpapawalang-bisa sa Tayammum: 
# Anumang nakakasira sa wudhu at ghusl. 
# Kapag nawala na ang mga dahilan sa pagpapahintulot ng tayammum. 


ANG ADHAAN AT ANG /QAAMAH 
(Ang Panawagan sa Obligadong Salaah) 


Kahalagahan ng Adhaan: 


Ng pr Odh o GA pang Y al) IA G mlang als abi Lo il Jyo, JG 
HE oly (GALA! ag a Aga YL s5 Ng jul 


Sinabi ng Sugo ni Allah (phu; ads à Jo) sa isang Hadeeth: “Wala sa lahat ng nakakarinig sa boses ng Mu- 


adhen mula sa jinn, tao at ng lahat ng bagay kundi ang lahat ng ito ay magsasaksi sa kanya sa kabilang 
buhay.” Isinalaysay ni Al Bukhari 


Pamamaraan ng Adhaan: 
“Allahu Akbar, Allahu Akbar” 
(Si Allah ay Dakila, Si Allah ay Dakila) 
“Allahu Akbar, Allahu Akbar” 
(Si Allah ay Dakila, Si Allah ay Dakila) 
“Ash-hadu Alla Ilaaha Illallah, Ash-hadu Alla Ilaaha Illallah ” 
(Ako ay sumasaksi na walang diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, Ako ay sumasaksi na 
walang diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah) 
“Ash-hadu Anna Muhammadar Rasoolullah, Ash-hadu Anna Muhammadar Rasoolullah ” 
(Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah, Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni 
Allah) 
“Hayya “Alas-salaah, Hayya “Alas-salaah ” 
(Halina sa Pagdarasal, Halina sa Pagdarasal) 
“Hayyah “Alal-falaah, Hayyah “Alal-falaah ” 
(Halina sa Tagumpay, Halina sa Tagumpay) 
“Allahu Akbar, Allahu Akbar” 
“Laa ilaaha illa-Allah ” 
(Walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah). 


PAALAALA: 

Idinadagdag sa Adhaan para sa Salaatul Fajr pagkatapos ng “Hayya “Alal-falah, Hayya “Alal- 
falah” ang mga katagang: “As-salaatu Khairum minan nawm, As-salaatu Khairum minan nawm” (Ang 
Salaah ay mas mainam kaysa sa Pagtulog) 


### Sinumang makarinig ng Adhaan makabubuting ulitin niya ang binibigkas ng Mu-addhin (nagsasagawa 
ng Adhaan) habang nananawagan maliban ang “Hayya “Alas-salaah ” at “Hayya “Alal-falaah ” dahil ang 
binibigkas dito ay “La hawla wa la Quwwata illa Billah ” 


4 bH! / 5gb, ola ila ll dre g ig OLHYYlg bgs Ig ISA 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


(Walang kapangyarihan at walang lakas kundi sa pamamagitan ni Allah) 


5 obi / 59531) ola ila Il die gig SLibyYlg se gli USA 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


Dua'a Pagkatapos ng Adhaan: 
Mainam na banggitin ang sumusunod na du 'a pagkatapos ng Adhaan: 

“Allahumma rabba hadhi-hid da'watit taammah, was salaatil qa imah, aati Muhammadanil 
waseelata wal fadeelata, wab “ath-hu magamam mahmoodanil ladhee wa “adtah ” 


(O Allah, Panginoon ng ganap na panawagang ito at Salaah na isasagawa, bigyan Mo si Muhammad ng 
karapatang mamagitan at kahigtan (sa lahat ng nilikha) at dalhin Mo siya sa pinakatampok na bahagi ng 
Paraiso na siya Mong ipinangako) 


Sy ili sl! tang cao IG ga): NG aling als dil o dil Jyo, OT aso Al by pb 3 
Cho A69 SNN IS pasa kalila aielo Mmddil Ang! Iara OT ASi alg Hold! 55s NI oda 
5) GI! ola (KI ex (csi al 


Mula kay Jabir (Raa) siya ay nag-ulat: Ang Sugo ni Allah ay nagsabi: “Sinumang magsabi kapag 
narinig ang pananawagan (Adhaan) ng: “Allahumma rabba hadhi-hid da 'watit taammah, was salaatil 
qa "imah, aati Muhammadanil waseelata wal fadeelata, wab “ath-hu maqamam mahmoodanil ladhee wa 
“adtah” ay magiging karapat-dapat sa kanya ang aking Pamamagitan sa Araw ng Pagbangong-Muli.” 
Isinalaysay ni Al Bukhari. 


al olay (ABY HI pas yg Y steh) JG lng ade dil Jo Jan NT aso ab by gail os 


giil 9 39l3 


Mula kay Anas (Raa) siya ay nag-ulat: Ang Propeta (e; ads à io) ay nagsabi: “Ang Dua’ sa pagitan ng 
Adhaan at Iqamah ay hindi matanggihan.” Isinalaysay ni Abu Dawud at At Tirmidhiy. 


Pamamaraan ng Iqamah: 
“Allahu akbar, Allahu akbar” 
“ash-hadu allaa ilaaha illa-Allah ” 
“ash-hadu anna Muhammadar rasoolullah ” 
“hayya “alas-salaah ” 
“hayyah “alal-falaah ” 
“qad qaamatis salaah, qad qaamatis salaah ” 
(Isasagawa na ang Salaah, Isasagawa na ang Salaah) 
“Allahu Akbar, Allahu Akbar” 
“Laa ilaaha illa-Allah ” 


ANG SUTRAH 


- ito ay isang bagay na inilalagay sa harapan ng nagsa-Salaah. Maaaring ito ay anumang bagay na pwedeng 
ipangharang sa bandang harapan ng nagsaSalaah. Mas mainam na kasing haba ng braso ang taas nito. Ang 
sutrah ng Imam ay siya na ring sutrah ng mga sumusunod. 


PAALAALA: 

Ipinagbabawal ang pagdaan sa harapan ng taong nagsasagawa ng Salaah. Sa ganitong kalagayan dapat na 
pigilan ng nagsa-salaah ang sinumang dumadaan sa kanyang harapan (sa lugar mismo ng 
pinagpapatirapaan). 


6 Lsi / 59531) ola ila Il die gig SLibyYlg se , ig I SAI 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


SUJOODUS SAHW 


- ito ay dalawang pagpapatirapa na obligadong isagawa bago o pagkatapos ng tasleem kung nagkaroon ng 
pagkakamali o pagkalimot habang nagsasagawa ng Salaah ito man ay Ziyaadah (pagdaragdag), Naqs 
(pagkukulang), o Shakk (pag-aalinlangan). 


Pamamaraan ng Sujoodus Sahw 
Arunedd ahit gi Jon! 35 N) JG plang ade dil bo dadl DT ais Abi by agama cyl S 


plans olay (cuba 


Mula kay Ibn Mas 'ood (Raa) siya ay nag-ulat: Ang Sugo (ehs ass dii lo) ay nagsabi: “Kapag nadagdagan 
ang Salaah o nakulangan, nararapat siyang magpatirapa ng dalawang ulit. ” Isinalaysay ni Muslim 


Paano at Kailan Isasagawa ang Sujoodus Sahw? 

1- Ziyadah (Dagadag) sa Salaah: nangyayari ito kapag napatayo sa lugar na dapat umupo, o tumayo 
sa lugar na dapat umupo, o nadagdagan ang rukoo” o sujood, nararapat na mag-sujood sahw 
pagkatapos na Salaah. 

- Kapag nadagdagan naman ang bilang ng rak ah at nalaman ito pagkatapos ng nasabing rak 'ah, 
mag-sujoodu sahw pagkatapos ng salaam at muling mag-salaam.. Kapag nalaman naman ito habang 
nasa karagdagang rak 'ah, nararapat na umupo at mag-tashahhud, mag-salaam, magsujoodu sahw, at 
muling mag-salaam. 

- Nararapat na itama ng mga Ma moom (mga nagsa-Salaah sa likod ng Imam) ang Imam sa 
pamamagitan ng pagsasabi ng “subhanallah” para sa mga kalalakihan at pagpalakpak naman para sa 
mga kababaihan. 


2- Nags (Pagkukulang) sa Salaah: kapag ang nagkulang sa Salaah ay rukn o haligi tulad takbeeratul 
ihram, tuluyang mawawalang-bisa ang Salaah at hindi sapat ang sujoodu sahw para rito. 

- Kapag ang naiwan naman ay maliban rito gaya ng sujood o rukoo' at naalala ito bago magbasa ng 
Al-Fatihah ng susunod na rak 'ah, nararapat na balikan ang naiwang rukn at isagawa ang mga gawain 
tapos nito. Kung naalala naman na may kulang pagkatapos magbasa ng Al-Fatihah, ang kasalukuyang 
rak 'ah ang siyang pamalit sa naunang nagkulang na rak ah. Sa ganitong kalagayan, ang sujoodu sahw 
ay dapat isagawa bago mag-Salaam. 

- Kapag nalaman ang nakaligtaang rukn pagkatapos mag-Salaam, ituturing na ang naiwan ay buong 
rak 'ah. Kaya nararapat na isagawa ang buong rak 'ah na ito at mag-sujoodu sahw bago mag-Salaam. 
Subalit kung nasira na ang wudhu o lumipas ang mahabang panahon, dapat nang ulitin ang Salaah 
mula sa simula. 

- Kapag wajibaat naman ang nagkulang, nararapat na isagawa ito kung hindi pa nakapagsimula sa 
wajib o rukn pagkatapos nito. Subalit kung naisagawa na ang susunod wajib o rukn pagkatapos ng 
naiwanang wajib, hindi na siya nararapat na bumalik pa. Nararapat na mag-sujoodu sahw bago mag- 
Salaam. 


3- Shakk (Pag-aalinlangan) sa Salaah: kapag nag-alinlangan sa bilang ng rak'ah, nararapat na 
ituring ang mas kaunting bilang sapagkat ito ang sigurado. Tapos ay magsagawa ng Sujoodu Sahw 
bago mag-Salaam. 

- Kapag nagdalawang-isip naman kung anung rak 'ah ang naabutan ng nahuli sa Salaah, ituring rin 
ang mas maliit na bilang at mag-sujoodu sahw bago mag-salaam. 

- Kapag nag-alinlangan kung may naiwan na rukn, dapat isagawa ito at mag-sujoodu sahw bago 
mag-Salaam. 


7 wp iyIl / 599531 oliba ll deg Tig SLibyYlg se gli SA 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


2 aiò 
- Kapag nag-alinlangan kung may naiwan na wajib o nadagdagan, mawawalang-bisa ang pag- 
aalinlangang ito at hindi rin magsasagawa ng sujoodu sahw. 


Mga Halimbawa: 

l- Kapag ang isang tao ay nagsa-Salaah ng Dhuhr at siya ay tumayo para sa ika-limang rak 'ah, 
pagkatapos ay kanyang naalaala ito, kaagad siyang umupo at basahin ang huling Tashahhud. Pagkatapos ay 
magsagawa ng tasleem at magpatirapa para sa Sujoodus Sahw at muling mag-tasleem. 

2- Kapag ang isang tao ay nagsa-Salaah ng Dhuhr at kanyang naalaala na tatlong rak 'ah lamang ang 
kanyang naisagawa habang nasa huling Tashahhud, obligado siyang tumayo para sa ika-apat na rak 'ah at 
kumpletuhin ito. At pagkatapos ng huling Tashahhud, nararapat na magpatirapa ng sujoodu sahw bago 
mag-tasleem. 

3- Kung habang nasa Salaah ng Dhuhr ay kanyang naalaala - matapos na siya ay ganap ng nakatayo sa 
ikatlong rak 'ah — na hindi niya nabasa ang Unang Tashahhud (ito ay wagjib), hindi na kailangan balikan pa 
ito, subalit obligado siyang magpatirapa ng Sujoodus Sahw bago magsagawa ng tasleem. 

- Kung kanyang naalaala ito bago siya tuluyang tumayo, maaari siyang bumalik para basahin ang Unang 
Tashahhud at pagkatapos kukumpletuhin ang Salaah. Magkagayon, obligado pa rin na magpatirapa ng 
Sujoodus Sahw bago magsagawa ng tasleem. 

4- Kung ang isang tao ay nagsa-Salaah ng Dhuhr at siya ay nagdadalawang-isip sa ikatlong rak 'ah kung 
ito ba ay ikatlo o ika-apat, nararapat niyang piliin ang mas mababang bilang (3 rak 'ah) at pagkatapos ng 
huling Tashahhud ay magpatirapa siya ng Sujoodus Sahw at pagkatapos ay magsagawa ng tasleem. 


SALAATUL JUMU'AH 


- ito ay sama-samang pagdarasal na binubuo ng dalawang rak'ah sa loob ng Masjid para sa mga 
kalalakihang hindi naglalakbay sa Araw ng Jumu 'ah (Biyernes) sa oras ng Salaah ng Dhuhr. 


Si Allah ay nagsabi sa Quran: 
PSI 5G SIS KA iog alit S5 Ji igat BALA pig oe ILAN cso NG) aT Gali ih 
gó AFE o2 é o) 


((O mga taong mananampalataya, kapag ipinanawagan na ang Salaah sa Araw ng Biyernes, magmadali 
kayong umalaala kay Allah (pumunta sa Masjid) at iwanan ninyo ang paninda. Iyon ay mas makabubuti sa 
inyo kung nalalaman lamang ninyo)) Al Jumu'ah: 9 


Katangian ng Jumu 'ah: 


aH mail Ads Cab ag o) : NG lng ade dbi ko abi Jj of as al e3 JEE E 

mH ola, (Euz ag $ NI ishdi agi Ng Ag TA) A39 dJ BET)! A39 TA äl Ad irazi 
Mula kay Abu Hurayrah (Raa) siya ay nag-ulat: Ang Sugo ni Allah (w~; 44s à lo) ay nagsabi: “Ang 
pinakamagandang araw na sinikatan ng Araw ay ang Jumu'ah (Biyernes). Sa araw na ito nilikha si Adam 


at sa araw din na ito siya ipinasok at inilabas sa Paraiso. At hindi magaganap ang Oras (Araw ng 
Paghuhukom) maliban sa Araw ng Jumu'ah.” Isinalaysay ni Muslim 


Mga Kondisyon ng Salaatul Jumu 'ah: 
Oras: tulad ng takdang oras ng Salaatud Dhuhr. 


8 obol / isio oliba ll daisy ig LYNN, ös LT il 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


2 ak5 
Bilang ng tao: Hindi bababa ng tatlo kasama na doon ang Imam. 
Dalawang “Khutbah”: tumatalakay sa mga usaping nagpapatibay ng pananampalataya kay Allah at mas 
mainam na magbigay ng mga solusyon sa mga problemang pang-lingguhan. 
Salaah: Dalawang Rak 'ah na pinapalakas ang pagbabasa sa mga ito. 


PAALAALA: 

Kapag dumating ang isang tao sa Masjid para sa Salaatul Jumu'ah nararapat na siya magsagawa ng 
dalawang rak'ah bago umupo. Kapag siya dumating pagkatapos ng ikalawang Rak'ah at hindi niya 
naabutan kahit na isang rukoo ' dito, hindi na niya inabot ang Salaatul Jumu 'ah kahit na siya ay nakasama 
sa Salaah na ito. Kaya obligado siyang mag-Salaah ng apat na Rak 'ah para sa Dhuhr. 


Tungkol naman sa Sunnah na Salaah: ito ay apat na rak 'ah sa Masjid o dalawang Rak 'ah sa bahay. 


Mga Bagay na Dapat Iwasan sa Salaatul Jumu 'ah: 

1- Pagsasalita habang nagku-Khutbah (kahit na ito ay pagbabawal sa iba na huwag magsalita). 
2- Mga bagay na nakakatawag ng pansin habang nagku-Khutbah. 

3- Hakbangan ang balikat ng mga tao sa Masjid. 


Mga Mustahabb (Mabubuting Gawain) sa Jumu'ah: 
l- Pagpaparami ng Salawaat para sa Propeta ws ads dii Jo. 

2- Paliligo, pagpapabango, at pagsusuot ng magandang damit. 
3- Maagang pagpunta sa Masjid. 

4- Pagbasa sa Sooratul Kahf (ika-18 na Kabanata sa Qur'an). 

5- Pagdu-dua 'a sa mga huling oras ng Jumu 'ah. 


Pamamaraan ng Pagbibigay ng Khutbah: 
l- Tatayo ang Imam sa Mimbar (pulpito o entablado) at haharap sa mga tao at magsabi ng: “Assalamu 
alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. ” 
2- Uupo ang Imam at pagkatapos ay mag-aadhaan ang Mu 'addhin. 
3- Tatayo muli ang Imam at umpisahan ang Unang Khutbah. 
4- Nararapat na ang Khutbah ay naglalaman ng: 

l- Pagsabi ng “Alhamdu lillah” (Ang lahat ng papuri ay kay Allah). 

2- Pagsabi ng: “Assalaatu was salaamu 'alaa rasoolillah” (Ang pagpapala at ang kapayapaan ay 
mapasa Sugo ni Allah). 

3- Pagbigay ng aral sa mga tao tungkol sa “At Taqwaa” (wagas na pagkatakot kay Allah). 

4- Pagbasa ng talata mula sa Quran. 

5- Pagbigay ng Khutbah sa mga tao na may mga paksang nagpapatibay ng kanilang 
pananampalataya kay Allah at lunas sa kanilang mga problema na pangkasalukuyan. 

6- Panalangin kay Allah para sa iyong kapatawaran at sa mga mananampalataya sa pamamagitan 
ng pagasasabi ng: “Astagfirullah” (Ako ay humihiling ng kapatawaran kay Allah). 

7- Dapat maging maikli lamang ang Khutbah at kapakipakinabang. Mas mainam na pinapalakas 
ng Imam ang kanyang boses sa Khutbah. 

8- Maupo nang saglit ang Imam pagkatapos ng Unang Khutbah. 

9- Tatayo ang Imam at uumpisahan ang Ikalawang Khutbah. (Babanggitin niya ang lahat ng 
nabanggit na sangkap ng Khutbah) 

10- Sunnah na basahin ang Sooratul A'ala (87) sa Unang rak'ah at Sooratul Ghaashiyah (88) 
naman sa Ikalawa. 


9 Losi / 59531 ola lal die gig SLibyYlg se , gli USA 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


SALAATUL “EID 


“Fidul Fitr: Unang Araw sa buwan ng Shawwal. 
‘Eidul Adh-ha: Ika-10 Araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. 


Kahulugan ng Eid: 
- Sa literal na kahulugan: bagay na pabalik-balik. 
- Ito ay mga araw ng kasiyahan, araw ng pagkain, pag-inom at pag-gunita kay Allah. 


Kondisyon ng Salaatul “Fid: 
Oras: Pagkatapos sumikat ng araw (maaaring isang oras at kalahati pagkatapos ng Salaah sa Fajr). 
Salaah: Dalawang rak 'ah na pinalalakas ang pagbabasa ng Al Fatihah at mga Soorah sa dalawang ito. 

# Isinasagawa na walang Adhaan at Iqamah. 

# Sa Unang Rak 'ah ay may pitong takbeer pagkatapos ng takbeeratul Ihram. Ito ay sa babanggitin 
sa pagitan ng Du a Al Istiftaah at “a 'oodhu billahi minash shaytaanir rajeem.” 

#Sa Ikalawang Rak 'ah naman ay may limang takbeer pagkatapos ng takbeeratul qiyam o takbeer 
ng Pagtayo. 
Dalawang Khutbah: Isinasagawa pagkatapos ng Salaah. 


Mga Mustahabb (Kaaya-ayang Gawain): 
l- Paliligo at pagsusuot ng maganda at malinis na damit. 
2- Sunnah ang kumain ng tamr na gansal na bilang bago magsagawa ng Salaah sa “Eidul Fitr at kumain ng 
karne ng Udhiyah pagkatapos ng Salaah sa araw ng ‘Eidul Adh-ha. 
3- Sunnah ang pagsagawa ng Salaah sa labas ng ng Masjid, at Sunnah rin ang pagpunta sa Salaah sa “Eid 
nang naglalakad sa isang daan at sa kabilang daan sa pag-uwi. 
4- Pagbigkas ng Takbeer: 

“Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa Ilaaha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walil-laahil- 
hamd” 
Mas mainam na hindi nagta-takbeer nang sabay-sabay. 


SALAATUL JANAAZAH 


- ito ay Salaah na isinasagawa para sa isang yumaong Muslim. 


nag a Bill Ai mY) inang Als dil o all Joy JE: JU ae dil y ina Ts 
plans olay (>i Jo Jin) Je SL! La JG (Ob NG Ab sda E7 agi ag bind ad gle 


Mula kay Abu Hurayrah (Raa) siya ay nag-ulat: Sinabi ng Sugo ni Allah ws 44s ai do: “Ang sinuman ang 
dumalo sa patay at kasama siya sa mga nagsagawa ng Salaah para sa patay ay mapasa kanya ang isang 
Qeerat, at kung siya ay dumalo hanggang sa paglibing ay mapasa kanya ang dalawang Qeeraat.” May 
nagtanong: Ano ang Qeeraat? Sinabi niya (4554443) “katulad ng bundok ng Uhod.” Isinalaysay ni 


Muslim 


10 Loi / öm oliba ll dasg ig ILJI öpse gli DAA 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


Pamamaraan sa pagsasagawa ng Salaatul Janaazah: 

l- Ilagay ang patay na Muslim sa pagitan ng Imam at ng Qiblah. Tatayo ang Imam sa “tapat ng ulo ng 

yumaong lalaki” at sa “tapat naman ng bewang ng yumaong babae.” 

2- Isagawa ang takbeeratul ihram kasama ng pagtatas ng kamay sa tapat ng balikat o tainga at babasahin 

ng lahat ang Al Faatihah nang tahimik. 

3- Isagawa ang Ikalawang Takbeer kagaya ng nauna at babasahin ang Ikalawang bahagi ng Huling 

Tashahhud nang tahimik (“Allaahumma Salli Alaa Muhammad ....”). 

4- Isagawa ang Ikatlong Takbeer at bigkasin nang tahimik ang panalangin para sa patay. 
“Allaahummagh-fir lahu warhamhu wa aafihi wa'afu anhu. Wakrim nuzulahu wa wassi” 

mudkhalahu. Wagsilhu bil maa'i Wath-thalji Wal-baradi. Wa naqqehi minal khataayaa kamaa 

yunaqqath thawbul abyadu minad danas. Wabdilhu daaran khayran min daarihi wa ahlan khayran min 

ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhul jannah. Wa qihi fitnatal qabr wa adhaaban naar.” 


(O Allah, bigyan Mo po siya ng kapatawaran at kahabagan Mo po siya, pagbigyan at 
pagpasinsiyahan Mo po siya. Ibigay Mo po sa kanya ang mabuting hantungan at palawakin Mo po ang 
kanyang libingan. At linisin Mo po siya ng tubig, niyebe at yelo. At dalisayin Mo po siya mula sa mga 
kasalanan tulad ng paglilinis ng puting damit mula sa karumihan. At palitan Mo po ang kanyang tirahan ng 
mas maganda kaysa dati niyang tirahan, ng pamilya na mas mabuti kaysa dati niyang pamilya, ng asawa na 
mas maganda kaysa dati niyang asawa. At papasukin Mo po siya sa Paraiso at iligtas mo po siya sa 
pagdurusa sa libingan at pasakit sa impiyerno) 

5- Isagawa ang Ika-apat na takbeer at magsagawa ng tasleem sa bandang kanan lamang. 


Pagpapaligo sa Katawan ng Yumaong Muslim: 

l- Paliliguan ng lalaki ang kapwa lalaki at ng babae ang kapwa babae. Maaari ring paliguan ng mag-asawa 
ang bawat isa sa kanila. 

2- Alisin ang damit ang yumao subalit nararapat tatakpan ang 'awrah nito. 

3- Itaas nang kaunti ang likod at pipisilin nang banayad ang tiyan upang maalis ang lahat ng dumi at ihi. 
Mainam na sairin ang dumi at ihi sa katawan ng yumao hanggang sa abot ng kakayanan. Dapat gumamit ng 
maraming tubig habang naglilinis. 

4- Alisin ang mga maruruming bagay sa ibang parte ng kanyang katawan sa pamamagitan ng paggamit ng 
guwantes at sabon. 

5- Isagawa ang ghusl at wudhu’ sa yumao. Obligado ang isang beses na pagpapaligo sa katawan at Sunnah 
naman ang tatlong beses na pagpapaligo rito. Mas mainam na paliguan ang katawan ng tubig na may Sidr 
(mansanitas) o sabon. At ang Panghuling pang-hugas ay tubig na may Kaafoor (Camphor) o pabango. 

7- Nararapat na putulan ang bigote, kuko, at buhok sa kili-kili kung ang mga ito ay mahaba. 

8- Nararapat na itarintas ang buhok ng babae sa tatlong bahagi. 


Pagbalot sa Katawan ng Yumao: 
1- Pagbalot sa lalaking patay: 

Mas mainam na ibalot ang patay sa tatlong Lifafah o telang pambalot sa buong katawan ng patay — 
na malinis, maputi, at mabango. 
2-Pagbalot sa babaeng patay: 

Mas mainam na ibalot ang babaing patay sa limang tela: ang Izaar (pantapis sa baywang hanggang 
paa) Dira'a (maluwang na panlabas na kasuotan) at Khimar (panakip sa ulo at mukha) at dalawang Lifafah 
na malinis, maputi, at mabango. 

x**x Matapos na balutin ang yumao ng tela, nararapat na talian ang katawan ng tela na mula rin sa ginamit 
sa ulo, dibdib, tiyan, binti, at paa. 


11l pLi / öm alila ll daisy ig ILJI öpse gli Di AI 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


Paglibing sa Bangkay ng Yuamaong Muslim: 

l- Nararapat na maging malalim at maluwang ang loob ng libingan. 

2- Mas mainam na may lahd (uka sa isang gilid ng hukay sa bandang Qiblah) ang loob ng libingan. 
Tiyakin na sapat ang sukat ng lahd sa nakatagilid na katawan ng yumao. 

3- Ibaba ang katawan ng yumao sa libingan habang sinasabi ang “bismillah wa “alaa sunnati rasoolihi.” 
3- Nararapat na kalagin ang tali sa ulo at buksan ang mukha ng yumao. Pagkatapos, itagilid pakanan ang 
katawan ng patay sa lahd na nakaharap sa Qiblah. 

4- Mainam na itataas ang puntod sa lupa nang hihigit ng isang palad. 


SALAATU TATAWWU” 


- ito ang mga Salaah na kusang loob (boluntaryo) na isinasagawa at hindi obligado. 


Katangian ng Salaatut Tatawwu ": 


Mal! aklas o. dali eH KAI dg Ciao Lo JN) TOMES) 3 plng adle Äl pw JJI JG 
NG sei imill a ail 0G cpg l AD ind Olg ig gbi ai co OB 
giil oly (Aå oe yaks lay JS gab ya Gad Ja lgbt" cd 


Sinabi ng Sugo (phat à Jo) sa Hadeeth: “Ang unang sisiyasatin sa gawain ng isang lingkod sa 
Araw ng Pagbangong-Muli ay ang Salaah. Kapag mabuti ang kalagayan nito, siya ay magtatagumpay at 
makakapasa. At kapag masama naman, siya ay matatalo at malulugi. At kung nagkulang ang mga 
Obligadong Salaah, sasabihin ni Allah: Tingnan ninyo kung may mga buluntaryong Salaah ang aking 
lingkod, at iyon ang pupuno sa mgapagkukulang niya sa Obligadong Salaah.” Isinalaysay ni At-tirmidhi 


Mga Halimbawa ng mga Salaatut Tatawu': Salaatud Duha (Salaah sa Umaga bago mag-Dhuhr), 
Tahiyyatul Masjid (Salaah na isinasagawa pag[asok at bago umupo sa isang Masjid), Sunnatul Wudhu 
(Dalawang rak'ah na isinasagawa pagkatapos mag-wudhu). 


SUNAN RAWAATIB 


- ito ay mga Salaah na boluntaryo na maaaring bago at/o pagkatapos ng Limang Obligadong Salaah. 


Paraan ng Pagsasagawa nito: 

l- Dalawang rak 'ah sa oras ng Fajr bago ang mismong Salaah ng Fajr. Mainam na paikliin ito. Mainam 
rin na basahin ang Sooratul Kaafiroon (109) sa unang rak 'ah at ang Sooratul Ikhlas (112) sa ikalawang 
rak 'ah paminsan-minsan. 

2- Apat na rak 'ah bago isagawa ang Dhuhr (na nahahati sa tigalawang rak 'ah) at dalawa pagkatapos nito. 
3- Dalawang rak ah pagkatapos ng Maghrib. Mainam na basahin ang Sooratul Kaafiroon (109) sa unang 
rak ah at Sooratul Ikhlas (112) sa ikalawang rak 'ah paminsan-minsan. 

4- Dalawang rak 'ah pagkatapos ng ‘Ishaa’. 


12 Loi / öm oliba ll daisy ig ILb)NIg öpse gli DAA 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


SALAATUL LAYL 


- ito ay mga Salaah sa gabi pagkatapos ng Salaatul ‘Ishaa’. 
Cd NG ta bo LAN ENNA) JG lng alo dil o dil Ipa, OT kao all boy yas cyl oS 


alma 3 eola ola, (F Gama! 


Mula kay Ibn “Umar (Raa) siya ay nag-ulat: sinabi ng Sugo ni Allah „sats ù do: “Ang Salaah na pang- 


gabi ay tig-dadalawa. Kaya't kung natatakot na maabutan nang umaga, magsagawa ng isang Witr. 
Isinalaysay ni Al Bukhari at Muslim. 


Oras nito: Pagkatapos ng Salaah ng Isha hanggang Fajr. Mas mainam na ito ay isasagawa sa ikatlong 
bahagi ng gabi. 

Dami ng rak'ah: Isinasagawa ng Sugo eL, ads ai Jo ang Salaah sa gabi ng may (11) rak'ah at kung minsan 
ay (13) rak 'ah. 

- Sunnah sa pinaka-huling tatlong rak 'ah na basahin ang Sooratul A 'ala (87), Sooratul Kaafiroon (109), at 
Sooratul Ikhlas (112) paminsan-minsan. 

- Mas mainam na pinatatagal ang pag-rukoo " (pagkayukod) at pag-sujood (pagpapatirapa). 


SALAATUL WITR 


- ito ang pinakamainam na huling Salaah na isasagawa sa buong maghapon. Ang bilang ng rak'ah sa 
Salaah na ito ay witr o gansal. Ito ay pagdarasal na Sunnah na kailanman ay hindi iniiwan ng Sugo - 
saws - na siyang magsisilbing panghuling Salaah na isasagawa ng isang Muslim sa kanyang 
maghapon at magdamag. Binubuo ito ng isa, tatlo, lima, pito, siyam, o labing-isa o labintatlong 
rak'ah. 


Magsisimula ang oras nito mula sa pagtatapos ng Salaatul “Isha hanggang bago mag-Fajr. Isang 
beses lamang maaaring mag-witr ang isang Muslim sa buong maghapon. Mainam na isagawa ito sa 
pinakamalapit na oras bago mag-Fajr. Subalit kung nangangamba na maaabutan ng Fajr, itinatagubilin 
na isagawa ito bago matulog. 


Mga Pamamaraan ng Pagsasagawa: 

(a) mag-Salaah ng dala-dalawang rak'ah na may tasleem sa mga ito at dagdagan ng isang hiwalay 
bilang witr [2242-11], 

(b) mag-Salaah ng apat o anim o walo ng deretso at mag-tasleem at pagkatapos ay mag-Salaah ng 
isang hiwalay bilang witr [(4+1) o (6+1) o (8+1)]; 

(c) mag-Salaah ng apat o anim o walo o sampung deretso, mag-tashahhud sa huli subalit walang 
tasleem, pagkatapos ay tumayo bilang pang-witr, mag-tashahhud muli at mag-Tasleem. 
Pinakamaikling mainam: 3 rak 'ah. 

Pinakamahabang mainam: 11 7ak ah. 
Pinakamaikling pinahihintulutan: isang rak 'ah. 
Pinakamahabang pinahihintulutan: 13 rak 'ah. 


Mainam rin na mag-Du'a ng Qunoot sa pagkatapos ng rukoo" sa witr: ((Allahumma ihdiniy 
Jfeeman hadayta, wa “aafiniy feeman “aafayta, wa tawallaniy feeman tawalayta, wa baarik lee 
feemaa a'tayta, fainnaka taqdeey wa laa yuqdaa ‘alayka, innahu laa yudhillu man waalayta, wa laa 
ya’izzu man aa'dayta, tabaraakta rabbanaa wa ta'aalayta)) 


13 Loi / öm oliba ll daisy ig ILb)NIg öpse gli DAI 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


SALAATU DUHAA 


- ito ay Salaah sa umaga pagkalipas sumikat ng araw hanggang bago mag-Dhuhr. 


Jo pg) Ol, ga 3S gs Ko aLi y Pleas pr. SIN) JU as di s5? BA 3 os 
(ji of 
Mula kay Abu Hurayrah (Raa) siya ay nag-ulat: Pinayuhan ako ng aking matalik na kaibigan (Propeta 
Muhammad plss ale aii Lo) na mag-ayuno ng tatlong araw bawat buwan, magsagawa ng dalawang rak 'ah ng 
Duhaa, at Salaatul Witr (Salaah na binubuo ng patlang na rak'ah) bago matulog.” Isinalaysay ni Al 
Bukhari at Muslim. 


Oras: Magsimula pagkatapos sumikat ang araw hanggang bago sumapit ang tanghaling tapat . 
Bilang ng rak 'ah: Dalawang Rak 'ah hanggang walo. 


SALAATUL ISTIKHAARAH 


- ito ay Salaah na may dalawang rak'ah at sinusundan ng du 'a na hinahangad ang Patnubay ni Allah para 
sa isang mahalagang bagay o pasiya. Sinasabi rito ang du 'a: 

“Allahumma innee astakheeruka biPilmika, wa astaqdiruka biqudratika, wa as'aluka min 
fadlikal adheem, fainnaka taqdiru walaa aqdir, wa ta lamu walaa a'alam, wa anta “alaamul ghuyoob. 

“Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal ‘amr (sabihin ang bagay na nais pagpasiyahan) 
khayrun lee fi deeni wa ma'aashiy wa aaqibatu ‘amriy, faqdirhu lee wa yassirhu lee thumma baarik lee 
Feehi. 

“Wa in kunta ta'lam anna hadhal ‘amr sharrun lee fi deeni wa ma'aashiy wa aaqibatu'amri, 
fasrifhu ‘anniy wasrifni ‘anhu, waqdir leeyal khayra haythu kaana thumma ardiniy bihi.” 


((O Allah! Tunay, humingi ako ng gabay (sa pagpili) sa pamamagitan ng iyong Kaalaman, at hinihingi ko 
ang Iyong Tulong sa pamamagitan ng iyong Lakas, at humihingi ako mula sa Iyong Dakilang Kabutihan. 
Sapagkat Ikaw ang Nagtatakda at ako hindi. At Ikaw ang Nakaka-alam at ako ay hindi. At Ikaw ang 
tanging Naka-aalam ng mga Kubling Kaalaman. O Allah! Kung Iyong nababatid na ang bagay na ito 
(sabihin ang bagay na nais pagpasiyahan) ay mainam para sa akin - sa aking Relihiyon, pamumuhay, at 
huli ng aking buhay — itakda Mo ito sa akin, gawin Mong madali ito para sa akin, pagkatapos ay biyayaan 
Mo ako dito. At kung Iyong nababatid na ang bagay na ito ay masama para sa akin - sa aking relihiyon, 
pamumuhay, at huli ng aking buhay - ilayo Mo ito mula sa akin at ilayo Mo ako rito, at itakda Mo sa akin 
ang nakabubuti kung saan ito nakatakda, at pagkatapos ay gawin Mo akong nalulugod rito)) 


TAHIYYATUL MASJID 


Agra! SAT J N) JG plang Ads dil LG dil Jp, OT ais dil ub, balas gf oys 
HG dy, (grbe DT Jb pass) SP 


Mula kay Abu Qatadah (Raa) siya ay nag-ulat: Ang Propeta (esate à Ao) ay nagsabi: “Kapag pumasok 
ang isa sa inyo ng Masjid, magsagawa muna ng dalawang Rak'ah bago maupo.” Isinalaysay ni Al 
Bukhari. 


14 pLi / öm alila ll daisy ig ILb)YIg öpse igi Di 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


SUNNATUL WUDHU” 


- ito ay dalawang rak 'ah na isinasagawa pagkatapos magsagawa ng wudhu’ o ghusl (paliligo). 


SUJOODUT TILAAWAH 


- ito ay hindi Salaah bagkus isang pagpapatirapa na isinasagawa kung kailan nakabasa o nakarinig ng isang 
ayah (Talata) na dapat pagpapatirapaan. Ito ay (15) ayah. 


SUJOODUS SHUKR 


- ito ay isang pagpapatirapa para sa pagpapasalamat kay Allah. 
ISS lalao > dy pia gi Syang gal BUT IB] OS lng alo al o sl OT ais dil by S gls 
„J di 


Mula kay Abu Bakrah (Raa) siya ay nag-ulat: Kapag dumating sa Propeta (p-s 4ds à Jo) ang isang bagay na 
nagpapasiya sa kanya o nakapagbibigay ng magandang balita, siya ay nagpapatirapa bilang 
pagpapasalamat kay Allah.” 

- Hindi na kailangan ang wudhu para sa pagsasagawa ng Sujoodus Shukr. 


Mga Oras na Ipinagbabawal Magsagawa rito ng Salaah: 

l- Pagkatapos ng Salaatul Fajr hanggang pagsikat ng araw na ang agwat ay kasing haba ng sibat. 
2- Kapag pumagitna ang araw sa itaas o tanghaling-tapat. 

3- Pagkatapos ng Salaatul ‘Asr hanggang sa paglubog ng araw. 


SALAATUL MAREED 


- ito ay pagsa-Salaah ng may karamdaman. 


Sinabi ni Allah: gyan Y adi AN AG YG 


((Hindi inu-obliga ni Allah ang isang may buhay maliban sa abot ng kanyang kakayanan)) Al Bagarah: 
286 


gains NI 06 LB koy) J plng Ads dii ko ai li pile ny KIS UMA oy Ols JG 
ga ola) (Ar Ad 
Mula kay Imran bin Hussain: Noong akoy may “bawaaseer” (sakit sa puwet), aking tinanong ang Propeta 


ehs ads dii lo (hinggil sa pagdarasal ng may sakit) at kanyang sinabi: “Isagawa mo ang Salaah nang 
nakatayo, at kung hindi mo kaya, isagawa mo nang nakatagilid ka. ” Isinalaysay ni Al Bukhari. 


- Kung hindi kayang isagawa ng may sakit ang mga naunang nabanggit, maari niyang isagawa ang Salaah 
nang nakahiga ngunit obligado na ibaba o itaas ang kanyang ulo sa tuwing magsagawa ng Rukoo" at 
Sujood. 


15 Loi / öm oliba ll daisy ig ILJI öpse AI gli DAA 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


2 455 
- Kung hindi kaya ng may sakit na isagawa ang Salaah sa takdang oras nito sa tindi ng kanyang 
karamdaman, maari niyang pag-samahin ang dalawang Salaah sa isang oras. 


Mga Taong Hindi Nararapat na Magsagawa ng Salaah. 
l- Al Haa 'idh: babaeng may buwanang dalaw o regla. 

2- An Nufasaa ': babaeng may dugong lumalabas matapos magsilang. 
3- Al Majnoon: may pagkukulang o sakit sa pag-iisip (baliw). 


SALAATUL MUSAAFIR 


Sinabi ni Allah: E BALAI! Gya igya DI PA IG AG NN AB a NG Y 
((Kung kayo ay maglalakbay sa kalupaan, wala kayong kasalanan kung kayo ay magpapaikli ng Salaah)) 
Al Nisaa: 101. 


Para sa Salaah ng isang Musaafir (Manalakbay) maaari niyang gawin ang dalawang bagay: 


Qasr (Pagpapaikli ng Salaah) 
- ito ay pagpapa-ikli ng bilang ng mga Salaah na may apat na rak'ah (Dhuhr, ‘Asr, at “Isha ') na maging 
dalawang rak 'ah. 


Jam 'a (Pagsasama) ng mga Salaah: 

- ito ay pagsasamang Salaah ng dalawang magkatabing oras na Salaah tulad ng Dhuhr- Asr at Maghrib- 
“sha sa oras ng alinman sa dalawa. Kung ang Dhuhr at ‘Asr o Maghrib at ‘Isha ay pinagsama sa oras ng 
naunang Salaah, ito ay tinatawag ng Jam'u Taqdeem. At kung ang mga Salaah na nabanggit ay pinagsama 
sa oras ng nahuhuling Salaah, ito ay tinatawag na Jam'u Ta'kheer. 


PAALAALA: 
Kung ang taong naglalakbay ay hindi sa daan o kalupaan o nakarating na sa kanyang paroroonan, mas 
mainam na hindi mag-Jam ' subalit pinahihintulutan naman ang Qasr. 


Ang Layo na Maaaring Paikliin rito ang Salaah: 

- Ang layo ng pagitan para sa pagpapaikli ng Salaah ay kung ano ang kinagawian ng tao para itoy 
matawag na paglalakbay. Marami rin sa mga Pantas na nagsasabi na maaaring paikliin ang Salaah kung 
ang paglalakbay ay lumampas ng 80 kilometro. Magsimula ang takda ng pagpapaikli kung kailan nilisan ng 
taong naglalakbay ang kanyang bansa. 


Oras ng Pagpapa-ikli: 

Maaaring magpapaikli ang taong naglalakbay hanggang hindi pa niya isinasaloob na siya ay mamalagi sa 
lugar na kanyang kinaroroonan. Kapag mayroong mga Masjid sa lugar na kinaroroonan ng taong 
naglalakbay, obligado sa kanya na isagawa ang Salaah kasama ng Imam. 


Mga Bagay na Ipinapahintulot sa Paglalakbay: 

l- Ang hindi pansamantalang pag-iwan ng “Sunanur Rawaatib” (maliban sa Sunnatul Fajr at Salaatul 
Witr). 

2- Ang hindi pagsasagawa ng Salaatul Jumu 'ah. 

3- Ang hindi pag-aayuno. 

4- Ipinapahintulot ang pagpupunas sa medyas sa loob ng tatlong araw. 


16 Loi / öm oliba ll daisy ig ILJI öpse gli DAA 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


SALAATUL ISTISQAA” 


- ito ay pagdarasal na Sunnah isinasagawa para humingi ng ulan kapag matagal na hindi dumarating 
ang inaasahang ulan na nagiging sanhi ng pagka-uhaw, tagtuyot, at pagkamatay ng mga hayop at 
panananim. 


Ang pagsasagawa nito ay katulad ng pagsa-Salaah ng ‘Eid maliban lamang na isang Khutbah 
lamang mayroon rito. Mainam rin na mag-Du'a pagkatapos ng Salaah nang nakaharap sa Qiblah, 
nakataas ang mga kamay, at nakabaliktad ang Shimagh o anumang balabal na suot. 


SALAATUL KUSOOF 


- ito ay pagdarasal na Sunnah na isinasagawa kapag nagkakaroon ng Solar o Lunar Eclipse. 
Itinatapat ang oras nito sa pasimula ng Eklipse at tinatapos naman sa paglalaho nito. Kung sakaling 
matapos ng mas maaga sa Eklipse, nararapat na mag-Du'a o mag-Dhikr. 


Isinasagawa ito ng dalawang rak 'ah na sa bawat rak 'ah ay may dalawang rukoo ' na kasama ng 
Jama'ah ( o indibidwal) at binabasa ng malakas ang mga Soorah. Pagkatapos ng pagbasa ng Al- 
Fatihah at ibang Soorah sa Qur'an, magru-rukoo " at titindig muli mula rito. Magkagayon, muli siyang 
magbabasa, magru-rukoo " at titindig muli mula rito. Pagkatapos, saka siya magsu-sujood. Pagkatapos 
muli siyang tatayo para sa pangalawang rak'ah at muling isasagawa ang mga ginawa sa Unang 
Rak 'ah. 


Kapag naabutan lamang ang unang rukoo" sa alinmang rak'ah saka masasabi na naabutan ang 
rak 'ah na yaon. 


17 pLi / öm alila ll daisy ig ILJI öpse AI gli Di 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH / RIYADH 


